CERDD 



YN DANGOS 


Fod yn angenrheidiol i bob 
Dŷn ddiljn rhyw waith, neu 
Gelfyddjd, tuag at ei gyn» 
naliaeth. 


Gan T- EBWARDS, Twm o’r Nant. 


Cenir ar y dôn “ DIMEU GOCH. 


POB dyn a dyncs gynes gall, 

Mae’n ddiwalì mewn addewid, 

Föd rhaid i bav\L sy’n cliyyenych byw 
Fedclwl am ryw gelfyddyd ; 

Rhai i’r môr, a ihai i’r mynydd, 

Rhai i’r glynau, rhai i’r glenydd, 
Rhag tyìodi i ymboe'ni beunýdd ; 

R'hai yn hwsmyn dyyvy bob d’rysni, 
Rhai ’mhob swyddau rhag ofn soddi, 
tjelyní. lidiog rhag tylodi. 




Y G6f a’r Saer ar gyftr sydJj. 

A thylwyth Crydd. a Theìiiwr, 

Y Tanîier crych, a’r tynwr croenj, 
AY Gwydd mewn poen a’r Panwr 
A’r Tinceriaid hwyntau’n curo, 
A’r meiinydd yn mileinio 
Ac yn tolli cymaint allo, 

Bricide’rs, Masiwn yn dra mîsi y 
Nailers, Tilers, yn cyd holi, 

Pob teiiadacth rhag tylodi. 


A gwyr y Gyfraith croes eu bryd, 
Hoff rydyd, a’r ’Ffeiriadau, 
Degymwyr, Trethẁyr, Pwythwyr pur. 
A siapus w yr y siopau, 

Clochyddion, Doctors yn eyd-actio, 
Ac yntau’r Cigydd a’r gwynt cogio> 
Weithiau’n lladd, ac weithiau’n biinga 
Uînwry Turner, yn llawn taerni, 
Giwfer, Sadle # r, sodlwr gwisgi, 

Pavvb a lediant rhag tylodi. 


Chwarelwr, T'yrchwr, caìchwr certtn 
A’r cauwr perlh, a’r porthwr, 
Exciseman, Supeiwisor pric, 

Wyr byrbwyll dric, a’r Barbwr, 
Brazier, Cutíer, Pedler, Pwdiwr, 
Coiier, Min<ir, Painter, Printiwr, 
Lliwydd, Cribydd, Pibydd, Pobwr, 
Cario potiau, cweirio pwti, 

A physgotta, a gwneud basgedt, 

Pob teiladaeth rhag tylodi. 



Y cari>vr coed a’r Llifiwr cul, 

A’r gwladaidd ful ysglodion, 

Baledwrs, Racsiwrs, Cloesiwrs clau ; . 
A’r Jaggers gloiau glewion ; 

Pilio rliisgl, a thori a rhasg-lo, 

Cordio a llosg-i, cario a liusg-o; 
Forgemen, Founders, pawb yn ffwndre, 
Llongwyr, Sawdwyr, sydyn, gwisg-i, 

A Swyddogion sydd i’w rhegi, 
Rhwygant wledydd rhag tylodi. 

Tafarnwr, Bragwr, trechwr trwm, 

A’r Nodwr llwm anwydog, 

Sebonwr, Canwyilwr, gweithiwr gwar. 

Y Swîp, a chobler chwiblog, 

Hetiwr, Clociwr, Garddwr gwirdda, 

Y Towr, a’r Cowper taer eu copa, 

A’r Tumpeiciwr a’r trwyn pica, 
Troliau ganoedd a gwageni, 

A gwyr yr hoitiau a’u gwarau atí, 

Yn gyru’n llidiog rhag tylodi. 

Rhai yn eerdded gwlad a thre’, 

A rhyw goeg wyrthiau'i’w gwerthu; 
Rhai yn crio yn nrysau tai, 

Mewn cwynion, —a rhai yn canu; 
Telyniwr, Ffidler, Joci, Porthmon, 
Baili, Cwnstabl, Jailer, Hangmon, 
Rhai’n dwyllodrus, a rhai’n lladron ; 
Felly beunydd mae rhai’n ymhoeni, 
Mewn rhyw alwad yn rheoii, 

Rhwyg taledig rhag tyloçU* 



A swm y cẁbl drwbl drud, 

O boenau’r bywyd beunydd, 

Yw’n dysgu ni drwy dasg a wnaeth 
Gair odiaeth y Creawdydd; 

Beth ond. tylodi a pbob hynt lidiog, 
Sy’n galw dynion er gwel’d enwog 
AIlu llaw yr Hollalluog; 

Am bob doethineb a berthynant, 
Y’mhob celfyddyd, hap coel feddiant, 
DUW a ddylai gael üddoliant. 







